Nylistasatnid 


THE LIVING ART MUSEUM 


Vatnsstig 3b-101l Reykjavik- Ilceland-tel (91) 14350 








Reykjavik, 7.07.1993. 


118 Forsyht Street, 4th Floor, 
N.Y., 10002 


Dear Steina and Woody Vasulka 


On the behalf of the Living Art Museum we want to thank you very much for your participation 

in our exhibition "16 days " Video-Performances-Picturesshow. We appreciate your generous 
gift, the copy of the Videotapes , and the spirit behind it. This is a great attribution to the 
collection of art in the Living Art Museum, which hereby in fact is the first gallery in Iceland 

to have aconsiderable collection of Artvideotapes of various artist both from abroad as well as 
Icelandic ones. We will seek for that your tapes will be presented in the educational and 
cultural system, and take care of that there will be no misuse of them in terms of profit. We 
are very grateful to you Steina for giving us the contact to Gary Hill, Ernest Gusella and Woody 
and we sincerely hope that this is a grain that will grow in the future. We would be happy to 
meet you whenever you are passing by in Iceland, and the Museum would be interested to work 
with you on something whenever means and possibilities occurr in the future. But as you know 
has this place always been driven with lot of optimisme. 







Sincerely yours 
on the behalf of The Living Art Museum 


ba _— 


4 oo 
ae - Aer ~ la rt, td id f 4 
Ragnheiéur Ragnarsdottir # Niels Hafstein 


: 
ra 
é 


listasam iO 


HE Pe RAGNICE east ers een 


Vatnsstig 3b 101 Reykjavil ob ip ews a a ees ae ee 





Ny 





The origins of The Living Art Museum (Nylistasafnid) go back to 1978 
when young Icelandic artists as well as some European ones decided to 
put into action an idea which had been floating in the air of the times for 
quite a while; an autonomous multi-functional space open to international 
artistic activities of different kinds. The space is run solely by artists 
but has quite recently hired one employee due to financial support from 
the State and the City Council. The space functions in different ways; it is 
an exhibition space for recent and ripening works from Iceland and abroad 
as well as an open field for dynamic discussions on various topics - visual 
Arts, Language,Media,Science,Philosophy, Human Behavior. In these 
matters the Living Art Museum can well be considered as the center of 
the periphery, given the geographical and cultural location of Iceland 
between Europe and America. In an atmosphere of growing global 
communications the role of LAM is to be a place of inter-continental 
rendez-vous, from the inland and the outland. 

The LAM has a considerable collection of works by artists from 
different continents, starting with an important donation from the Swiss 
artist Dieter Roth, who lived for several years in Iceland and was a crucial 
factor in the creative field in Iceland in the seventies . Artists showing in 
the gallery donate regularly works to the collection . In 1993 a new 
section was created, focusing on and collecting naive and art-brut . These 
works are regularly on show, running in parallel with current exhibitions 
in the gallery. 

The LAM has a board of five artists which are elected for two years at 
a time. 


30 PRESSAN 


Myndlist 


@ Tryggvi Olafsson, list- 
malari i Kaupmannahéfn, 
synir nyjar og gamlar 
myndir a Mokka. 

' @Myndlistarhatid, vided- 
og gemingahatid, 4 sumar- 
syningu Nylistasafnsins 
sem ber heitié 16 dagar. 
@Markus ivarsson. Syn- 
ing a verkum ymissa is- 
lenskra listamanna, ur 
safni Markusar ivarssonar, 
{ Listasafni Islands. 

@Pail Sigurdsson synir ol- 
iumalverk i Eden i Hvera- 
gerdi. Sidasta syningar- 
helgi. 

@Johannes S. Kjarval; 
verk i eigu Listasains Is- 
lands a sumarsyningu Kjar- 
valsstada. 

@Sindri Freysson synir 
\jo6 a Kjarvalsst6éum. 
@Tita Heyde synir verk sin 
| Cafe Milano, Faxafeni. 
Opid alla daga kl. 9-19 
nema sunnudaga kl. 
13-18. 

®@ Carlo Scarpa, listamnad- 
ur og arkitekt, er héfundur 
verkanna sem nu eru til 
synis | Asmundarsal. 
@Bragi Olafsson heldur 
syningu a |j6dum sinum a 

‘Kjarvaissto6um. Opié dag- 
lega kl. 10-18. 

@Mary Ellen Mark, einn 
bekktasti frettallosmyndari 
heims, synir ljasmyndir a 
Kjarvalsstoé6um. Opid 





HALLGRIMUR THORSTEINSSON sviptir hulunni af margmidi- 
uninni i Nylistasafninu. 


_LISTIR OG ViSINDI 





Qagnvirn 
margmiolun 


Gladébeittir ahangendur nylistar fa aldeilis inn- 
spytingu i salarhulstrié bessa dagana, pvi nu 
stendur yfir allsherarveisia peim til heiéurs i Ny- 
listasafninu, Vatnsstig 3. | kvéld er medal ann- 
ars bodid upp a videdlist bar sem Anna Poriaks 
synir verkidé: Anna’s Americana/Aftemoon Story. 
Arna Valsdottir er einnig a ferdinni med verk sitt, 
LA, sem og margir adrir videdlistamenn sem 
syna aturdir sinar betta kveld. Par er einnig mastt- 
ur ad ausa ur brunni visku sinnar fjdlmidlafraeé- 
ingurinn Hallgrimur Thorsteinsson og hyggst 
hann flytja fyrirlestur um svonefnda gagnvirka 
margmidiun, a ensku ,/nteractive Multimedia’. 

Krafinn um skyringar a pessu objala heiti og 
hvao pad ett eiginlega aé fyrirstilla sagdi fjdl- 
midlafraedingurinn ad her veeri um ad reeda nyja 
ta@ekni, einskonar samruna tolvu og sjonvarps. 
»>Nu er farid ad midla efni med texta, mynd og 
hijodi a tolvu. Her er ordinn til sjalfstaedur midill, 
sem er gagnvirkur ad pvi leyti ad notandinn getur 
att samskipti vid taekié; hann er virkur en ekki 
bara matadur. Petta er millistig milli bess ad lesa 
bok og horfa a sjonvarp, pvi pu getur flett efninu. 
Pessi midill kemur til med ad verda almennings- 
eign pvi hann bydéur upp a otrulega mdguleika. 
Markasounnn fynr gagnvirkt efni vard raunin med 
tikomu svonefnds CD-ROM", sem er geisiadisk- 
ur sem getur hvort heldur er geymt alfraediorda- 
bok eda bibliu, allt eftir bvi hvad notandinn kys." 

Ahugasamir skrifa petta i svOrtu bokina sina og 
meta | Nylistasafnid til ad freedast um bessa nyju 
tzekni. Hinir halda afram ad lata mata sig. 








yning i tilefn aidar- 
sar hans. Verkin 
allan teri! hans, 

tu fra 1913 og pad 
fra 1975. Opid alla 
a 10-16. 

innes Kjarval. Sum- 
ag a verkum Johann- 
jarvals a Kjarvals- 

n, par sem megin- 

a er |6g0 a teikningar 
inneskjuna { list hans. 
nus synir maiverk Og 
ur i Portinu. Syningin 
n fra 14-18 alla 


ska synir malverk sin 
yn Islandus. 

grimur Jonsson. 
asyning stendur ytir | 
imssafni par sem 

ar eru myndir eftir As- 
Jonsson ur islenskum 
sogum. Opid um heig- 
.13.30-16. 


mingar 


Utid vid fortid nefnist 
amikil syning { Pjoo- 
yjasatninu | tilefni 130 
-afmealis safnsins. Opid 
1 daga nema manudaga 
11-17. 
Myndir i fjalli | Lista- 
ini Sigurjons Olafssonar. 
drég ad gerd listaverks 
gurjons vid Burfelisvirkj- 
1, syndar josmyndir, 
yndband, verkfzri 0g 
umarég ad listaverkinu. 
pid manucaga til fimmtu- 
aga fra 20-22, laugar- 
aga 0g sunnudaga KI. 
4-18. Tonieikar a pridju- 
agskvdldum ki. 20.30. 
yHondiad { héfudstad er 
yning | Borgarnusi um 


Ogu versiunar i; Reykjavik. 





Gerningahrio 





MYNDBOND OG GERNINGAR 
i NYLISTASAFNINU 


ce gesssertesaceeseseeeres er” 


Fra og meo sidustu hela og 
fram til 11. juli mun kenna 
ymissa grasa a svidi mynd- 
bandalistar (vided- eda skia- 
listar) og gerningalistar i Nv- 
listasafninu. Alla daga, mill 
fogur og miu, verda svnd 
myndbond, um helgar verda 
gerningar og a fimmtud6égum 
verda fyrirlestrar. Medal gern- 
ingamanna eru eldri hetjur i 
bransanum, eins 0g Ruri, 
Biarni H. Porarinsson, Magn- 
is Palsson, Halldor Asgeirs- 
son og braedurnir Larusson, 
en einnig upprennandi ger- 
endur. Fidldamorg mynd- 
band verda til synis bedi eftr 
islenska og erlenda hofunda. I 
efsta salmum er dagskra dags- 
ins varpad a vegg, en { lesstof- 
unni hefur verid komié fyrir 
sofahorni par sem heegt er ad 
velja ser myndbond og skoda 
i godu tom a sjonvarpsskja. 


GAMALT OG NYTT A 
SKJANUM 


Ekki tokst mér a0 sja nema 
hluta af myndbondunum, en 
ndg til ad sia ad myndbanda- 
list er { stodugri broun. Ymis- 
legt hefur gerst, takninni 
fleygir fram og hun verour 
adgengilegri, menningin er | 
siauknum mali gegnsyrd at 
mvndbandatekm, bzedi i fdl- 
midlum og til eigin nota, 0g 
beir listamenn sem nvta ser 
teknina eru ekki eins Upp 
teknir af pvi og aur ad sta 


GUNNAR J. 
ARNASON 





sig af fra fidlmidla- og afprey- 
ingarkulrumum. 
Myndbond eru af toluvert 
oliku tagi. Morg bandanna 
eru bemar heimildir um 
gerninga Og eru allmérg slik a 
syningunni. En einnig hafa 
myndbénd, skiair og UPP- 
tokuvelar verid notud sem 
hluti af gerningi eda innsetn- 
ingu. Sem demi ma nefna 
innsetningu Steinu Vasulku a 
Listasafninu nyverid og gern- 
ing hennar 4 sama stad, par 
sem hun lék 4 myndbandsvel- 
ar sinar med fidlu sem stiorn- 
teki. Asta Olatsdottr og Por 
Elis Palsson hafa notao 
myndbénd til ad svidsetia 
gerninga, sem hefur gert beim 
kleift ad kiippa saman mynd- 
efni og laga pad ad skjanum 
og hreyfingum tokuvelarinn- 
ar. Finn angi af myndbanda- 
list proast i beinu framhaldi af 
tilraunum i kvikmyndagero, 
par sem gerdar eru tilraunir 
med formid sialft. Enn ma 
taka innsetningu Steinu sem 
demi um verk sem meo- 
héndlar ba tilfinningu fvnir 
framvindu og rymi sem 
myndbandid skapar. Til sam- 
anburdar ma nefna athvglis- 
verd og vel utferd verk eftir 
Finnboga Pétursson, ,»Oour- 
(1992), par sem stutt mynd- 
skeid eru siendurtekin tl ad 
skapa nokkurs konar tonverk, 
og «Nature Morte® (1992) 
ettir Porvard Arnason, 
syart/hvit mynd bar sem hlut- 
lag skirskotun jeysist nanast 
upp a skerminum 1 munstur 


og hrevfingu. 

Vasulka-hionin, Steina og 
Woody, eru medal brautrvo}- 
enda i medhondlun tekninn- 
ar sidlfrar og hafa notfzert ser 
hana til ad adgreina videolist- 
ina fra kvikmyndalist. Pau 
hafa ekki atid ser negia ad 
nota hina endanlegu mynd a 
skj4num sem efnivid, heldur 
hafa bau sundurgreint rat- 
eindabodin i frumparta sina 
og byggt 4 peum grunni, jain- 
vel sersmidad taki og rafeind- 
arasir i peim tilgangi. Steina 
hefur serstakt dalaeti 4 taekni- 
legum tilraunum 0g agett 
demi er ,Voice Windows” 
(1986) par sem Steina |getur 
spunasong umbreyta og Opn 
myndina a skianum. 

Peir myndlistarmenn sém 
fyrst toku videoid i sina pion- 
stu voru hallir undir svokall- 
ada konseptlist. enda virtist 
bad tilvalin leid til ad einbeita 
ser ad hugmyndinni og ut- 
fersiu hennar og losna vid ba 
kvod ad bua til varaniega 
hluti. Pad er einmitt pessi 
hopur listamanna sem red 
ferdinni mikid til og motadi 
pa imynd og pad oord sem 
myndbandalist fékk a sig. 
Hun matti ekki eiga nokkud 
sammerkt med kvikmynda- 
og sionvarpsgerd. Skemmm«tn 
og spenna voru tabu og lik- 
lega tradu sumir pvi ad hid 
nyja listform get losad firrta 
ahorfendur undan hlekkium 
vitundariénadarins annad- 
hvort med siokkmedferd eda 
langvinnri teraptu. Mynd- 
bond fra konseptskeidinu 
reyndu verulega a panbol pol- 
inmeoistauganna, en sem 
betur fer ber ekki eins mikid 
og adur a myndboéndum sem 
eru alika spennandi og ad 
horta a blauta malningu 
borna. 


{ stadinn fyrir ad snua al- 
farid baki vid hefdbundnum 
formum atprevingar 0g kvik- 
mvnda hata videolistamenn | 
auknum mali reynt ad lara 
af og leita andsvara vid sion- 
varpsmenningu 0g mvnd- 
bandavarning. Anna Porlaks 
er etnilegur hofundur sem 
vinnur 4 grau svedi a jadri 
tonlistarmyndbanda. Por- 
valdur Porsteinsson skopstael- 
‘¢ stoftudrama islenkra sion- 
varpsleiknita 1 myndinni ,Og 
ba reis fiflid upp“. sem synd 
var { sionvarpinu | tyrra. 
Virtual Justice”, eftir Muriel 
Magenta. er athyglisvert leikid 
myndband par sem ahrif 
sjonvarps O§ skemmtetinis a 
réttarvitund okkar eru tekin 

Meistaraverkid 4 mvynd- 
bandahatidinni er »AIt of 
Memory“ (1987) eftur W oodv 
Vasulka, serdeilis stortenglegt 
myndband, sem heldur 
manni hugféngnum. Myndin 
er hugleiding um fortid, sogu 
og minni, par sem fliagandi 
curduhlutir ur fortidinni, 
samsettir ur gomlum fretta- 
kvikmyndum, svifa vir tima- 
lausu landslagi. Woody hafoi 
4dur leitad inn 4 ny mid med 
video- operu sinni »ihe 
Commission“, sem segir fra 
Gdlusnillingnum Paganini og 
franska tonskaldinu Hector 
Berlioz, einkum pvi atviki 
pegar Paganini faladist eftir 
tonverki hia Berlioz. Sa sem 
leikur Paganini i pessu mynd- 
bandi heitir Ernest Gusella, 
en hann a skemmulegt og 
hugmyndarikt myndband (60 
minutna langt), »Operation 
Wandering Soul* (1992), sem 
fiallar 4 ironiskan hatt um lif 
og list liodskaldsins Ezra Po- 

und og japanskt Noh-leikhus. 
Myndinni er skipt upp | stutta 





kafla bar sem Gusella beitir 
élikum myndformum 0g 
begar 4 lidur snyst hun upp | 
dans- og songvamynd. 


GERNINGARA DAGSKRA 


Liti] nylidun hefur ordid | 
gerningahopnum undanfarin 
ar og somu noin hafa haldid a 
loft merki gerninga her 4 
jandi; Magnus Palsson, Bjarni 
H. borarinsson, Hannes Lar- 
usson og Halldor Asgeirsson. 
Ad oOrum Oléstudum hefur 
Magnus Palsson verid stor- 
tekastur og moastur a pessu 
svidi. A sunnudagskvoldio 
flutti leiksmidian Kaparsis 
nokkur hliddverk, eda hljod- 
skuiptura, eftir Magnus sem 
gefa ageeta hugmynd um til- 


a 


raunir hans til ad brzeda sam- 








Halidor Asgeirsson i gerningnum _»Reykdraugul 


an leikhusid og hugsuné 
myndlistarmanns. En p 
\itid heegt ad Halla um 

ingana a hatidinni ac 
stoddu, pvi flestir verd 
um nestu og parnestu 
pa gefst yngri listamo: 
tekiferi til ad hrista < 
upp i listforminu og | 

kominn timi ol. 

Ad loxum ma minn 
athyglisverda fyririest 
samspil tdlvu- 0g 
bandatekni. 1. juli mu 

mur Thorsteinsson | 
gagnvirka margmidlu 
juli heldur Hannes H6 
irlestur um sync 


(virtual reality, cybersf 





